A byddwch garedig wrth eich gilydd, 
yn dyner eich calon, gan faddau i'ch gilydd, 
megis y maddeuodd Duw er mwyn Crist i chwi. 


EFFESIAID 4:32 


es 


Os bydd fy mhobl, y rhai a alwyd ar fy enw, yn ymddarostwng, 

ac yn gweddïo, ac yn ceisio fy wyneb, ac yn troi oddi wrth eu 
ffyrdd drygionus; yna y clywaf o'r nef, ac a faddeuaf eu pechodau, 
ac a iachâf eu gwlad. 2 Cronicl 7:14 


Gwyn ei fyd yr hwn y maddeuwyd ei gamwedd, y cuddiwyd ei 
bechod. Salm 32:1 


Ond efe, gan dosturio, a faddau eu hanwiredd, ac ni ddifethodd 
hwynt: ie, lawer tro y trodd efe ei ddig, ac ni chyffrodd ei holl 
ddigofaint. Salm 78:38 


Maddeuaist anwiredd dy bobl, cuddiaist eu holl bechodau. Selah. 
Salm 85:2 


Canys da wyt ti, Arglwydd, a pharod i faddau; a helaeth mewn 
trugaredd i'r holl rai a alwant arnat. Salm 86:5 


Os tithau, Arglwydd, a wnai nodi camweddau, O Arglwydd, 
pwy a saif? Ond y mae maddeuant gyda thi, i'th ofni. Salm 130:3-4 


Canys os maddeuwch i ddynion eu camweddau, eich Tad nefol a 
faddau i chwithau hefyd: Eithr oni faddeuwch i ddynion eu 
camweddau, ni faddeu eich Tad eich camweddau chwi ychwaith. 
MATH 6:14-15 


Na farnwch, ac ni'ch bernir: na chondemniwch, 
ac ni'ch condemnir: maddeuwch, a maddeuir i chwi: Luc 6:37 


A'r Iesu gan ateb a ddywedodd wrtho, Simon, y mae gennyf 
rywbeth i'w ddweud wrthyt. Ac efe a ddywedodd, Meistr, dywed 
ymlaen. Yr oedd gan ryw gredydwr ddau ddyledwr: yr oedd ar y 
naill bum can ceiniog, a'r llall hanner cant. A phan nad oedd 
ganddynt ddim i'w dalu, efe a faddeuodd iddynt ill dau. 
Dywedwch wrthyf felly, pa un ohonynt fydd yn ei garu fwyaf? 
Simon a attebodd ac a ddywedodd, Tybiwn mai efe, i'r hwn y 
maddeuodd efe fwyaf. Ac efe a ddywedodd wrtho, Cyfiawn a 
farnaist. Ac efe a drodd at y wraig, ac a ddywedodd wrth Simon, 
A weli di y wraig hon? Aethum i mewn i'th dŷ, ni roddaist i mi 
ddwfr i'm traed: ond hi a olchodd fy nhraed â dagrau, ac a'u 
sychodd hwynt â gwallt ei phen. Ni roddaist gusan i mi: ond y 
wraig hon er yr amser y deuthum i mewn, ni pheidiodd â chusanu 
fy nhraed. Fy mhen ag olew nid eneiniaist: ond y wraig hon a 
eneiniodd fy nhraed ag ennaint. Am hynny meddaf i ti, 

Ei phechodau hi, y rhai sydd lu, a faddeuir; canys hi a garodd 
lawer: ond i'r hwn y maddeuwyd ychydig, ychydig a garant. 

Ac efe a ddywedodd wrthi, Maddeuwyd dy bechodau. Luc 7:40-48 


Gofalwch amdanoch eich hunain: Os yw dy frawd yn camweddu 
yn dy erbyn, cerydda ef; ac os edifarha efe, maddeu iddo. Ac os 
efe a wna efe i'th erbyn seithwaith yn y dydd, a seithwaith yn y 
dydd a ddychwel atat, gan ddywedyd, Yr wyf yn edifarhau; 

ti a faddeu iddo. Luc 17:3-4 


Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, 
sef maddeuant pechodau, yn ol golud ei ras; Effesiaid 1:7 


Gan oddef eich gilydd, a maddeu i'ch gilydd, os bydd gan neb 
gweryla yn erbyn neb: megis y maddeuodd Crist i chwi, felly 
chwithau hefyd. Colosiaid 3:13 


Os cyffeswn ein pechodau, y mae efe yn ffyddlon a chyfiawn 
i faddau i ni ein pechodau, ac i'n glanhau oddi wrth bob 
anghyfiawnder. 1 JOHN 1:9 


Canys yr Arglwydd sydd lawn o dosturi a thrugaredd, 
yn hirymaros, ac yn druenus iawn, ac yn maddau pechodau, 
ac yn achub yn amser cystudd. ECCLESIASTICUS 2:11 


Maddau i'th gymydog y niwed a wnaeth efe i ti, felly hefyd 

y maddeuir dy bechodau pan weddïech. Y mae un yn dwyn 
casineb yn erbyn y llall, ac a yw'n ceisio pardwn gan yr Arglwydd? 
Nid yw efe yn dangos trugaredd i ddyn, yr hwn sydd gyffelyb iddo 
ei hun: ac a ydyw efe yn gofyn maddeuant o'i bechodau ei hun? 
ECCLESIASTICUS 28:2-4 


... Ti, Arglwydd, yn ôl dy fawr ddaioni a addewaist edifeirwch 

a maddeuant i'r rhai a bechasant i'th erbyn: ac o'th anfeidrol 
drugareddau a osodaist edifeirwch i bechaduriaid, fel y byddont 
gadwedig... 1 


Carwch eich gilydd o'r galon; ac os pecha dyn i'th erbyn, 

llefara yn heddychol wrtho, ac na ddal gam yn dy enaid; ac os 
edifarha efe a chyffesu, maddeu iddo. Ac os bydd yn ddigywilydd 
ac yn parhau yn ei gamwedd, felly maddau iddo o galon, 

a gadael i Dduw y dial. TESTAMENT O GAD 2:3, 8 


